“ Y GATH A'R FOTAS; 


NEU, 


WELLIANT AR DDRYCHAU (Mirrors.) 


sw oeddwn ar ryw fore yn eillio'm* gwyneb du, 
Yn barod erbyn ciniaw, mewn stafell dlos o'm tŷ, 
Gwnaeth udlef tra dychrynllyd y gath, arawrddihedd, 
I bawb oedd yn y rhandŷ i dremio'n hyll eu gwedd! 


Mi droais yn ddysymwth i wel'd 'r olygfa lân, 

Fy motas ddu'n dyscleirio, a'r wrychog gath o'i bla'n ; 
Wrth wel'd eì llun meddyliodd fod yno estron gath, 
A rhyngddi hi a'i chysgod bu brwydyr heb ei bath. 


Mor ddysclaer oedd y fotas, mor eglur dangos wnai 

Pob gwrthddrych ar ei chyfer, heb fod na mwynallai; 
Ni's gwelais, ac ni's gwelswn, gyflelyb beth dan haul, 
Onî buasai'r hyglod WARREN a'i Hylif Dut heb aîl. 


(Fe saif dy enw, WARREN, tra byddo destlus ddŷn, 
Neu lanc a geneth hawddgar, yn hofli prydferth lun; 
Can's heb dy DDUTf rhagorol, gwaith ofer, ofer gyd, 
Fa'i cynyg rhoi lliw'r muchudd ar fotas dyn o'r byd.) 


Edrychais gydâ syndod ar ei serenol dduÌl, 

Yn ymyl hou pob gwrthddrych cabolig elai'n hyll ; 
Y dryeh ger bron fy wyneb dywyllai ar y bwrdd ; 
Afreidiol oedd ei gymhorth, symudais ef i ffwrdd: 


Ac yn ei le gosodais y fotas ddysclaer wych, 

Yr hon gan faint ei harddwch a lwyr w'radwyddai'r 
drych ; 

Ac ebrwydd iawn y gwelais y gall'swn eillio'n well 

Ger bron y fotes lachar nâ drychau goreu'm cell, 


Odd'ar yr amser hwnw, mi wenais lawer pryd, 

; Wrth feddwl am fawr ddychryn y gath, a'i ffyrnig lid, 
Yn brwydro efo'i fotas, ddyscleirwyd mor ddilyth 
Gan HYLIF digyffelyb y WARREN hyglod fyth! 


o... 
| >& Shavoo, ' Liguid Blacking.. i Blacking. 





9 


Parotoir y Du Esgidiau amhrisiidwy uchod gan 


RobertWarren, 


30, TRAETH (Strand), LLUNDAIN; | 


AC AR WEBTH YN a 
Abertawe, gan .. J. Harris Caerfyrddin. ,... J. Efans 
Edmonds Harris 
Befan Baldwìn 
Walters Morgan 
Prosser Llandilo ........ Jones 
Jones Llagymddyfri.... Dafis. 
Birchall Rees 


Morris. Wiliams 
Radcliff Elenelti ,....... Roberts 
“ Castellnedd ..... Rees Cydwely........ Efans 
Mergan Reynolds 
; Arthur Griffiths 
Pontfaen..,,.... Balard “ Penfro ,, Wilmot 


Pen-y-bont...... Meyrick Chase 
a Llewelyn |  Aberdaugleddyf.. Starbuck 
Merthyr ........ Stephens Pritchard 
Kay Hwlffordd ,,...., Gibbs 
Dafis Rees 
“ Jones Alen 
Caerdydd....... Dafis Jardine 
Llandaf ........ Johnson, Aberhonddu...,. Watcins- 
“Llantrisaint ,.... W. John Efans 
Caerffili .....,.. T. Jones Vaughan 
Casnewydd ..,.. Lewis Aberteifi. ,...... C. Lewis 
Jones Aberystwyth .... Parry 
Tredegar ....,.. Parry Castellnewydd ... Pridham 


:Agan y nifer amlaf o Fotaswyr, Pêr-lysienwyr, Haiarnwyr, 
Gwrichellwyr, Peraroglwyr, &c. ymhob 'Tref yn y Deyrnas, 
mewn Costrelau Pridd, 6c. 10c. 1s. a 18c. yr un. : 

_ (FT Ceisiwch Ddu Esgidiau WARREN. 
J. Harris, Argraffydd, Abertawe, 





